EWCH,  A  DYSftWCH. 

"  Ewch  gan  hyny,  a  dysgwch  yr  holl  genedloedd,  gau  eu  bedyddio  yn  enw 
yTad,  a'r  Mab,  ar  Ysbryìl  Glàn;  gan  ddysgu  iddynt  gadw  pob  pcth  a'r  a 
orcbyuiynais  i  chwi,"— Math.  xxviii,  19,  20. 

Ychydig  sydd  yn  gwybod  pa  beth  sydd  i'w  olygu  wrth  "  ddysyu 
yr  holl  genedloedd;"  nid  o  herwydd  ei  fod  yn  heth  anhawdd  ei 
ddeall,  ond  o  herwydd  diffyg  ystyriaeth.  Yr  un  peth  yw  dysgu 
yr  holl  genedloedd,  à  phregethu  yr  efengyl  i  bob  creadur."  Wedi 
aysgu,  y  peth  nesaf  y  w  bedyddio  ;  a'r  neb  a  gredo,  neu  a  dder- 
bynio  y  ddysgeidiaeih,  ac  a  fedyddier,  a  fydd  cadwedig ;  eithr  y 
neb  ni  chredo,  neu  ni  chymmero  ei  ddysgu,  a  gondemnir.  Yr 
oedd  Crist  wedi  rhoddi  rhywbeth  neillduol  i'r  apostolion,  er  ei 
ddysgu  i'r  holl  genedloedd  ;  a  thra  y  parhaent  hwy  i  wneuthur 
hyny,  addàwodd  i  fod  gyda  hwynt  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd. 
Nid  ymddengys  mai  y  Beibl  a  roddodd  Crist  iddynt,  o  herwydd 
yr  oedd  hwnw  heb  agos  ei  gwpla;  ac  nid  yw  yn  debyg,  ychwaith, 
iddo  roddi  un  llyfr  arall.  Beth,  ynte,  oeddynt  i'w  ddysgu  ?  At- 
ebwn,  mai  yr  efengyl,  sef  yr  hyn  a  ddysgent  i'r  Iuddewon  yn 
flaenorol.  Y  pethau  mwyaf  neillduol  a  ddysgent  i'r  Iuddewon, 
oedd  ffydd  ac  ediieirwch,  a  bedydd  er  maddeuant  pechodau,  gan 
annog  i  ddysgwyl  am  fedydd  yr  Ysbryd  Glâu.  Nid  dysgu  neb  i 
ddarllen  oedd  gwaith  yr  apostolion,  eithr  dysgu  "yr  ymadrodd 
sydd  yn  dechreu  rhai  yn  Nghrist ;''  neu,  mewn  geiriau  ereill, 
dysgu  fod  yn  rhaid  "  geni  dyn  o  ddwfr  ac  o'r  Ysbryd,"  cyn  y  gall 
fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw;  ac  wedi  cael  dyn  i  mewn  i'r 
deyrnas,  yna  ei  ddysgu  i  gadw  pob  peth  a'r  a  orchymynodd  Iesu 
Grist.  Nid  i  foddio  clustiau  neh  â  chwedlau  gwneuthur,  y  dan- 
fonwyd  yr  apostolion,  ond  i  ddysgu  dynion  yr  hyn  oedd  yn  rhaid 
iddynt  ei  wneuthur  er  bod  yn  gadweúig.  Y  neb  a  gredo  ac  a 
fedyddier,  a  fydd  cadwedig."  Ymdrechu  achub  yr  holl  genedl- 
oedd  oedd  gwaith  yr  apostolion  ;  ac  er  eu  hachub,  nid  oedd  ond 
"  un  ffydd,  un  bedydd,"  ac  "  un  Ysbryd."  Nid  gwiw  oedd  iddynt 
ddysgu  y  peth  hyn  i  un,  a'r  peth  arall  i'r  llall ;  ond  dysgu  yr 
efengyl  i  bob  un,  trwy  ei  annog  i  gredu,  edifarhau,  cymmeryd  ei 
fedyddio  â  dwfr,  ac  â'r  Ysbryd  Glân.  Pregethu  yr  un  dyled- 
swyddau  a  wnaent  hwy  o  hyd,  nes  y  gwelent  ddynion  yn  uf'ydd- 
hau;  ac  wedi  hyny  dysgid  hwynt  i  gadw  pob  peth.  Nid  oedd 
wahaniaeth  gan  yr  apostolion  wrth  bwy  y  pregethent ;  yr  oedd  yr 
offeiriaid  a'r  werin  yn  gydradd  yn  eu  golwg1;  a  dysgent  y  naili 
fel  y  llall  y  ffordd  i  deyrnas  Uduw.  Yr  oedd  y  rhai  defosiynol 
a  weddient  yn  nghonglau  yr  heolydd,  mor  bell  yn  ol  o  fod  yn 
gadwedig  â'r  publicanod  a'r  pechaduriaid ;  o  herwydd  yr  oeddynt 
yn  diystyru  cynghor  Duw,  trwy  beidio  gwneyd  y  gweithredoedd 
sydd  yn  dechreu  rhai  yn  Nghrist.  Nid  oedd  y  duwioldeb  mwyaf 
yn  ddigon  i  gadw  neb,  heb  iddo  gymmeryd  ei  ddysgu  a'i  fedyddio. 
Ymarferai  llawer  â  duwioldeb,  eithr  gwadent  ei  "  grym  hi,"  trwy 
beidio  cymmeryd  eu  geni  o  ddwfr  ac  o'r  Ysbryd,  fel  y  galleut  eî 
chacl "  mewn  nerth  a  sicrwydd  mawr." 


Yn  awf,  yn  gyramaint  ag  nad  yw  yr  holl  genedloedd  wedi  eü 
dysgu  a'u  bedyddio  i  gyd  hyd  yn  hyn,  rhaid  mai  yr  un  peth  sydd 
Yw  wneyd  gan  weision  Duw  yn  yr  oes  hon  etto,  ag  yn  yr  amser 
gynt.  "  Ewch  gan  hyny,  a  dysgwch,"  yw  y  commisiwn  etto, 
"  gan  fedyddio."  Nid  gwiw  bloeddio  a  rhanu  am  ddyoddefiadau 
a  marwolaeth  Crist  wrth  ddynion  sydd  yn  nheyrnas  y  tywyllwch, 
ac  eegeuluso  dangos  iddynt  fod  yn  rhaid  eu  "  geni  o  ddwfr  ac  o"r 
Ysbryd,"  cyn  y  gallant  fyned  i  rnewn  i  deymas  Dduw.  Dylid 
pregethu  ffydd  a  bedydd  edifeirwch  i  bawb,  hyd  nes  y  cmlant; 
eanys  y  neb  a  gredo  ac  a  fedyddier,  yn  unig  a  fyrîd  cadwedig. 
Mae  llawer  yn  anfoddlawn  i  Saínt  y  Dyddiau  Diweddaf,  am  eu 
bod  yn  pregetbu  yr  un  peth  o  hyd,  eef  ynghylch  ffydd,edifeirwch, 
bedydd  er  maddeuant,  ardd-adiad  dwylaw,  &c.  Tybia  pobl  eu  bod 
wedi  clywed  digon  ynghylch  pethau  felly ;  "  ac  oddiwrth  y  gwir- 
ionedd  y  troant  ymaith  eu  clustiau,  ac  at  chwedlau  y  troant,"  gau 
fod  eu  clustiau  yn  merwíno.  (2  Tim.  iv,  3,  4.)  Ant  yn  hytrach 
i  wraudaw  yr  athrawon  a  bentyrasant  eo  bunain,  y  rhai  nid 
yflynt  mor  fanwl  wTth  ddweyd  am  fcdydd  edifeirwch,  &c,  ag  wrth 
esbonio  a  gwyrdroi  yr  ysgrythyrao,  dadgyssylltu  eglwys  a 
gwîadwriaeth,  adeiladn  ysgolion  Normalaidd,  diddymu  y  dreth 
eglwys,  a  desgrifio  y  pydew  diwaelod.  Caiff  pawb  gandrìynt 
ddewis  eu  bedydd  eu  honain,  a'u  ffydd  eu  hunain  ;  yr  unig  beth 
sydd  yn  achub  yw  aelodiaeth  yn  rhywle  heblaw  gyda'r  Pabyddion 
a'r  Saint.  Nid  oes  dim  yn  fwy  cymmeradwy  yn  y  capeli,  na 
chlvwed  rbywrai  yn  areithio  naill  ai  yn  erbyn  twyll  yr  hen  Joe 
Sroíth,  puteindra  Eglwys  I/oegr,  traws-arglwyddiaeth  penaethiaid 
y  We&leyaid,  ffurf  addysg  y  llywodraeth,  &c,  O,  fel  y  cymmer- 
âdwyir  hyny  trwy  waeddi  '•  bear,''  a  churo  dwylaw  !  Ond  tra  y 
toyddo  un  o  bregethwyr  y  Saint  yn  annog  pobl  i  gredu,  edifarhau, 
a  chyromeryd  eu  bedyddio,  gan  addaw  dawn  yr  Ysbryd  Glán,  fel 
Pedr  gynt  (Act  ü,  38,  39),  yroddygir  tuag  ato  gyrla'r  diystyr- 
wch  mwyaf,  ac  ystyrir  ef  yn  dwyllwr  ofnadwy  !  lîeth  yw  hyn 
ond  methu  dyoddef  "  athrawiaeth  iachus,''  a  gwrthod  yr  unig  beth 
sydd  er  achub  yr  holl  genedloedd  ? 

Mae  yn  arolwg  mai  yr  hyn  a  ddywedwyd  wrth  y  tair  mil  ar 
ddydd  y  Pentecost,  wrth  yr  eunuch,  ceidwad  y  carchar,  &c,  yw 
yr  hyn  a  ddylid  ddweyd  hefyd  wrth  bob  creadtir  sydd  heb  g-ael 
adnabyddiaeth  o  Dduw,  byd  nes  yr  ufyddhao  i  gael  ei  eni  dra- 
ctoefn ;  a  byny  yw  y  dysgu  cyntaf  yn  y  commisiwn.  Yr  ail 
"  ddysgu''  y  w  dysgu  y  rhai  a  anwyd  felly,  neu  a  wnaed  yn  ddys- 
cvblion,  i  gadw  pob  peth  a  orchymynodd  Crist,  gan  fyned  rhag- 
ddynt  atberffeithrwydd,  "heb  osod  i  lawr  dracheftt.  sail  i  edifeirwch 
oddiwrth  weithredoedd  meirwon,  ac  i  ffydd  tuag  at  Dduw  ;  i  ath- 
îrawiaeth  bedyddiadau,  ac  arddodiad  dwylaw,"  &c.  (Heb.  vi,  1—6.) 
Am  hyny,  derbynied  pob  dyn  y  ddysgeidiaeth  sydd  yn  perthyn 
íddo  ef,  a  chaiff  ẅybodaeth  o'r  gwirionedd,  yn  ol  yr  addewid. 

J.  Davis. 


Argraffwyd  gan  J.  Davi8,  Georgetown,  Merthyr, 


